IKEDE KARfAYE FUN ETO OMONIyAN 

ORO AKOSO 

Bi 6 ti je pe sfse akfyesf iyi to je abfmo fun eda ati idogba eto tf ko see mu kuro tf 

eda kookan ni, ni okuta iplle fun ominira, idajo ododo ati alaafia lagbaaye, 

Bi 6 ti je pe aika awon eto omoniyan si ati ikegan awon eto wonyi ti se okunfa 

fun awon iwa buburu kan, to mu eri-okan eda gbogbe, to si je pe ibere igbe aye 

titun, ninu ey[ ti awon eniyan yoo ti ni ominira oro siso ati ominira lati gba ohun 

to ba wu won gbo, ominira lowo eru ati ominira lowo ami, ni a ti ka si aniyan to 

ga ju lo lokan awon omo-eniyan, 

Bi 6 ti je pe 6 se pataki ki a daabo bo awon eto omoniyan labe ofin, bf a ko ba fe 

ti awon eniyan lati koju ija sf ijoba ipa ati ti amunisin, nigba ti ko ba si ona abayo 

mi (ran fun won lati beere eto won, 

Bi 6 ti je pe 6 se pataki ki idagbasoke ibasepo ti ore-si-ore wa laarin awon orile- 

ede, 

Bi 6 ti je pe gbogbo omo Ajo-isokan orfle-ede agbaye tun ti tenu mo ipinnu ti won 

ti se tele ninu iwe adehun won, pe awon ni igbagbo ninu eto omoniyan to je ko- 

see-ma-nif, igbagbo ninu iyi ati eye eda eniyan, ati igbagbo nfnu idogba eto 

laarin okunrin ati obinrin, to si je pe won tun ti pinnu lati se igbelaruge itesiwaju 

awujo ninu eyf ti ominira eto igbe-aye rere eda ti le gbooro si i, 

Bi 6 ti je pe awon omo egbe Ajo-isokan orfle-ede agbaye ti jejee lati fowosowo 

po pelu Ajo naa, kf won le jo se aseyege nfpa amuse awon eto omoniyan ati 

ominira eda to je ko-see-ma-nif ati lati rf i pe a h bowo fun awon eto naa karfaye, 

Bi 6 ti je pe afi ti awon eto ati ominira wonyi ba ye eniyan nikan ni a fi le ni 

amuse eje yn ni kikun, 

Ni bayi i, 

Apapo igbimo Ajo-isokan orfle-ede agbaye se ikede karfaye ti eto omoniyan, 

gege bi ohun afojusun ti gbogbo eda ati orfle-ede jo h lepa lona to je pe eni 

kookan ati eka kookan lawujo yoo fi ikede yif sokan, tf won yoo si rf i pe awon lo 

eto-ikoni ati eto-eko lati se igbelaruge ibowo fun eto ati ominira wonyf. Bakan 



naa, a gbodo rf awon igbese tf 6 le mu ilosfwaju ba orfle-ede kan soso tabf awon 
orfle-ede sf ara won, kf a si rf i pe a fi owo to joju wo awon ofin wonyf, kf amulo 
won si je karfaye laarin awon eniyan orfle-ede to je omo Ajo-isokan agbaye funra 
won ati laarin awon eniyan orfle-ede mifran to wa labe ase won. 

Abala kifnf. 

Gbogbo eniyan ni a bf nf ominira; iyi ati eto kookan si dogba. Won nf ebun ti 
laakaye ati ti erf-okan, 6 si ye kf won 6 maa huwa si ara won gege bf omo iya. 

Abala keji. 

Eni kookan 16 nf ahfanf sf gbogbo eto ati ominira ti a ti gbe kale nfnu ikede yif 
laifi ti oro iyato eya kankan se; iyato bf i ti eya eniyan, awo, ako-n-babo, ede, 
esin, eto iselu tabf iyato nfpa ero eni, orfle-ede eni, orfrun eni, ohun inf eni, ibf 
eni tabf iyato mifran yoowu ko je. Sfwaju sf i, a ko gb9do ya enikeni soto nftorf iru 
ijoba orfle-ede re nf awujo awon orfle-ede tabf nftorf eto-iselu tabf eto-idajo orfle- 
ede re; orfle-ede naa ibaa wa nf ominira tabf kf 6 wa labe isakoso ile mifran, won 
ibaa ma daa ijoba ara won se tabf kf won wa labe ikani-lapa-ko yoowu tf ibaa fe 
df ominira won lowo gege bf orfle-ede. 

Abala keta. 

Eni kookan 16 nf eto lati wa laaye, eto sf ominira ati eto sf aabo ara re. 

Abala kerin. 

A ko gbodo mu enikeni nf eru tabf kf a mu un sin; eru nfnf ati 6 wo eru ni a gbodo 
fi ofin de nf gbogbo ona. 

Abala karun-un. 

A ko gbodo da eni keni loro tabf kf a 16 6 nf ilo ika tf ko ye omo eniyan tabf ilo to 
le tabuku eda eniyan. 



Abala kefa. 

Eni kookan 16 n( eto pe ki a ka a si gege bi eniyan labe ofin ni ibi gbogbo. 

Abala keje. 

Gbogbo eniyan 16 dogba labe ofin. Won si ni eto si aa bo labe ofin laisf lyasoto 
kankan. Gbogbo eniyan 16 ni eto si aabo to dogba kuro lowo lyasoto yoowu ti 
ibaa lodi si ikede yif ati eto kuro lowo gbogbo ohun to ba le ti eniyan lati se iru 
lyasoto bee. 

Abala kejo. 

Eni kookan lorfle-ede, 16 ni eto si atunse to joju ni ile-ejo fun iwa to lodi si eto 
9m9niyan, to je ko-see-ma-nif gege bo se wa labe ofin ati bi ofin-ipile se la a 
sile. 

Abala kesan-an. 

A ko gbodo sadede fi ofin mu eniyan tabf ki a kan gbe eniyan ti mole, tabf kf a le 
eniyan jade ni ilu lamfdif. 

Abala kewaa. 

Eni kookan ti a ba fi esun kan 16 ni eto to dogba, to si kun, lati salaye ara re ni 
gbangba, nfwaju ile-ejo ti ko segbe, ki won le se ipinnu lori eto ati ojuse re nfpa 
iru esun oran dfda ti a fi kan an. 

Abala kokanla. 

1 . Enikeni ti a fi esun kan ni a gbodo gba wf pe 6 jare titi ebi re yoo fi han 
labe ofin nipase idajo ti a se ni gban|gba nfnu eyi ti eni ti a fi esun kan 
yoo ti ni gbogbo ohun ti 6 nflo lati fi se awfjare ara re. 



2. A ko gb9do da ebi ese fun enikeni fun pe 6 hu iwa kan tabf pe 6 se aw9n 
afojufo kan nfgba to je pe lasiko tf eyi sele, iru iwa bee tabf iru afojufo bee 
ko lodi si ofin orfle-ede eni naa tabi ofin awon orfle-ede agbaye mi [ran. 
Bakan naa, ijeniya tf a le fun eni to dese ko gbodo ju eyi to wa ni imulo ni 
asiko tf eni naa da ese re. 

Abala kejila. 

Eni kookan 16 ni eto pe ki a ma sadede se ayojuran si oro igbesi aye re, tabi si 
oroebf re tabi si oro idile re tabi iwe tf a ko si i; a ko si gb9do ba iyi ati oruko re 
je. Eni kookan 16 ni eto si aabo labe ofin kuro lowo iru ayojuran tabi ibanije bee. 

Abala ketala. 

1 . Eni kookan 16 ni eto lati rin kaakiri ni ominira ki 6 si fi ibi to ba wu u se 
ibugbe laarin orfle-ede re. 

2. Eni kookan 16 ni eto lati kuro lorfle-ede yoowu ko je, to fi mo orile-ede tire, 
ki 6 si tun pada si orile-ede tire nfgba to ba wu u. 

Abala kerinla. 

1 . Eni kookan 16 ni eto lati wa aabo ati lati je an fanf aabo yif nf orile-ede 
mifran nfgba tf a ba h se inunibfni sf i. 

2. A ko le lo eto yif fun eni tf a ba pe lejo to daju nftorf e se tf ko je mo oro 
iselu tabf ohun mifran tf 6 se tf ko ba ete ati igbekale Ajo-isokan orfle-ede 
agbaye mu. 

Abala keeedogun. 

1 . Eni kookan 16 nf eto lati je omo orfle-ede kan. 

2. A ko le sadede gba eto jfje omo orfle-ede eni lowo enikeni lainfdif tabf kf a 
ko fun enikeni lati yan lati je omo orfle-ede mifran. 



Abala kerindinlogun. 

1 . Tokunrin tobinrin to ba ti balaga \6 nf eto lati fe ara won, kf won si da ebf ti 
won sfle laisf ikanilapa-ko kankan nfpa eya won, tabf orfle-ede won tabf 
esin won. Eto W9n dogba nfnu igbeyawo ibaa je nfgba tf W9n wa papo 
tabf leyin ti won ba ko ara won. 

2. A ko gbodo se igbeyawo kan laije pe awon ti 6 fe fe ara won ni ominira 
atokanwa to peye lati yan funra won. 

3. Ebf je ipile pataki adanida nf awujo, 6 si nf eto pe kf awujo ati orfle-ede 6 
daabo bo 6. 

Abala ketadfnlogun. 

1 . Eni kookan \6 nf eto lati da ohun inf ara re nf tabf lati nf in papo pelu awon 
mifran. 

2. A ko le sadede gba ohun inf eni kan lowo re lainfdif. 

Abala kejidfnlogun. 

Eni kookan \6 nf eto sf ominira ero, ominira erf-okan ati ominira e sin. Eto yif si 
gbani laaye lati paaro e sin tabf igbagbo eni. 6 si fun eyo eni kan tabf akojopo 
eniyan laaye lati se esin won ati igbagbo won bo se je mo ti ikoni, fsesf, ijosin ati 
imuse ohun tf won gbagbo yala nf ikoko tabf nf gbangba. 

Abala kokandfnlogun. 

Eni kookan \6 nf eto sf 6ml nira lati nf imoran tf 6 wu u, kf 6 si so iru imoran bee 
jade; etoyif gbani laaye lati nf imoran yoowu laisf atako lati odo enikeni lati wadif 
oro, lati gba imoran lodo elomfran tabf lati gbani nfyanju lonakona laika aala 
orfle-ede kankan kun. 

Abala ogun. 



1 . Enl kookan \6 nf eto si ominira lati pe jo po ati lati dara po mo awon mifran 
n( alaaffa. 

2. A ko le fi ipa mu enikeni dara po mo egbe kankan. 

Abala kokanlelogun. 

1 . Eni kookan \6 nf eto lati kopa nfnu isakoso orile-ede re, yala funra re tabi 
nfpase awon asoju ti a ko fi ipa yan. 

2. Eni kookan \6 ni eto to dogba lati se ise Ijoba ni orile-ede re. 

3. I fe awon eniyan ilu ni yoo je okuta ipile fun a se Ijoba; a 6 maa fi ife yif 
han nfpase ibo tooto ti a 6 maa di lati igba de igba, ninu eyf ti eni kookan 
yoo ni eto si ibo kan soso tf a di ni ikoko tabi nfpase iru o na idibo mifran 
ti 6 ba iru idibo bee mu. 

Abala kejilelogun. 

Eni kookan gege bf eya ninu awujo \6 ni eto si idaabo bo lati owo ijoba ati lati je 
an fa ni awon eto ti 6 ba oro-aje, iwa lawujo ati asa abfnibi mu; aw9n eto ti 6 je 
ko-see-ma-nif fun iyi ati idagbasoke eda eniyan, nipa akitiyan ninu orfle-ede ati 
ifowosowo po laarin awon orile-ede ni ibamu pelu eto ati ohun alumoni orile-ede 
kookan. 

Abala ketalelogun. 

1 . Eni kookan \6 ni eto lati sise, lati yan iru ise ti 6 wu u, labe adehun ti 6 to ti 
6 si tun rorun, kf 6 si nf aabo kuro lowo alrfse se. 

2. Eni kookan \6 ni eto lati gba iye owo ti 6 dogba fun iru ise kan naa, laisi 
lyasoto kankan. 

3. Eni kookan ti 6 ba h sise nf eto lati gba owo osu tf 6 to tf yoo si to fun oun 
ati ebf re lati gbe aye tf 6 bu iyi kun eniyan; a si le fi kun owo yif nfpase 
orfsif aw9n eto iranlowo mifran nfgba tf 6 ba ye. 



4. Enl kookan 16 ni eto lati da egbe osise sile ati lati dara po mo iru egbe; 
bee lati daabo bo awon ohun ti 6 je e logun. 

Abala kerinlelogun. 

Eni kookan 16 ni eto si isinmi ati faaji pelu akoko ti ko po ju lenu ise ati asiko 
isinmi lenu ise lati igba de igba ti a 6 sanwo fun. 

Abala keeedogbon. 

1 . Eni kookan 16 ni eto lati gbe igbe aye to boju mu nfnu eyf ti oun ati ebf re 
yoo wa ni Hera ati alaafia, ti won yoo si ni ounje, aso, ilegbee, ati an fani 
fun iwosan ati gbogbo ohun to le mu eda gbe igbe aye rere. Bakan naa, 
eni kookan 16 tun ni aabo nigba ainiselowo, nfgba aisa n, nigba to ba di 
alaabo-ara, ni ipo opo, nigba ogbo re tabf igba mifran ti eniyan ko ni ona 
lati rf ounje 66 jo, tf eleyii ki f si ( se ebi oluwa re. 

2. A ni lati pese Itoju ati iranlowo patakl fun aw9n abiyamo ati awon omode. 
Gbogbo awon omode yoo maa je awon an fani aabo kan naa nfnu awujo 
yala awon obi W9n fe ara won ni tabf won ko fe ara won. 

Abala kerindinlogbon. 

1 . Eni kookan 16 ni eto lati ko eko. O kere tan, eko gbodo je ofe ni awon ile- 
eko alakoobere. Eko ni ile-eko alakoobere yn si gbodo je dandan. A 
gbodo pese eko ise-owo, ati ti imo-ero fun aw9n eniyan lapapo. An fanf to 
dogba ni ile-eko gfga gbodo wa ni arowoto gbogbo eni to ba to si. 

2. Ohun ti yoo je ete eko ni lati mu ilosfwaju to peye ba eda eniyan, ki 6 si 
tubo rf i pe aw9n eniyan bowo fun eto 9m9niyan ati aw9n ominira W9n, to 
je ko-see-ma-nii. E to eko gb9do le rf i pe emi; igbora-eni-ye, ibagbepo 
alaafia, ati ife 6re-sf-6re wa laarin orile-ede, laarin eya kan si omfran ati 
laarin elesin kan si omfran. E to-eko si gb9do kun aw9n akitiyan Ajo- 
isokan orfle-ede agbaye lowo lati ri i pe alaafia fidi mule. 



3. Awon obi 16 nf eto to ga ju lo lati yan eko tf won ba fe fun awon omo won. 
Abala ketadfnlogbon. 

1 . Eni kookan lo nf eto laije pe a fi ipa mu un lati kopa nfnu apapo igbe aye 
awujo re, ki 6 je igbadun gbogbo ohun amuse wa ibe, ki 6 si kopa nfnu 
idagbasoke imo sayen si ati awon an fanf to h ti ibe jade. 

2. Eni kookan \6 nf eto si aabo an fanf imoyi ati ohun inf tf 6 je yo lati inu ise 
yoowu tf 6 ba se Ibaa se Imo sayen si, iwe kfko tabf ise ona. 

Abala kejidfnlogbon. 

Eni kookan \6 nf eto sf eto nfnu awujo re ati nf gbogbo awujo agbaye nfbi tf awon 
eto ominira tf a ti gbe kale nfnu ikede yif yoo ti je mfmuse. 

Abala kokandfnlogbon. 

1 . Eni kookan \6 nf awon ojuse kan sf awujo, nfpase eyf tf 6 fi le see se fun 
eni naa lati nf idagbasoke kfkun gege bf eda eniyan. 

2. O fin yoo de eni kookan lati fi owo ati imoyi tf 6 to fun eto ati ominira awon 
elomfran nfgba tf eni naa ba n lo awon eto ati ominira ara re. E yf wa nf 
ibamu pelu ona to ye, to si to lati fi bani lo nfnu awujo fun ire ati alaaffa 
awujo naa nfnu eyf tf ijoba yoo wa lowo gbogbo eniyan. 

3. A ko gbodo lo awon eto ati ominira wonyf rara, nf ona yoowu ko je, to ba 
lodi sf awon ete ati igbekale Ajo-apapo orfle-ede agbaye. 

Abala ogbon. 

A ko gbodo tumo ohunkohun nfnu ikede yif gege bf ohun tf 6 fun orfle-ede kan 
tabf akojopo awon eniyan kan tabf enikeni nf eto lati se ohunkohun tf yoo mu 
iparun ba eyfkeyif nfnu awon eto ati ominira tf a kede yif. 



